YMDDIDDAN 


RHWNG 


MORGAN JONES 


A'T. UDA TAG. 








| 
Î 
ì 
Ï 
j 
Ì 


JMesur—JTriban. 





| Mae'r mab mwyaf 'rwy'n ei garu, 
Yn isel iawn yn ngwaelod obry, 
Mewn lle teg yn nghysgod bronydd, 
Ac er ei fwyn 'rwy'n dwyn y cerydd. 


Yn peri i mi gael dig a chroesdra ; 
Ond fel y gôg mi gadwa' nghalon 


| Mae si, mae sen, mae'r cenfigen waetha, 
| 

| 

| 

| Er mwyn y mab o'r Dolau Gwyrddion. 

| 


| Danfonai nhad fi'n mhell dros foroedd, 
| Do dros bum-cant o filldiroedd ; 

Ar fy nhraed mi'u cerddais adrau, 

Er mwyn Morgan Jones o'r Dolau. 


A phan ddes i gyntaf adre”, 
Fy nhad yn sarug iawn a dd'wedai 
“ Pe costiai i mi ddwy íil o bunau, 
Mi'th gadwaf oddiwrth mab y Dolau.” 


| Tref a llan nis meiddiwn rodio, 
Na byddai vatchman yn ty ngwylio, 
Ŷ Rhag ofn imi, hwyr neu forau, 
Gwrdd a Morgan Jones o'r Dolau. 


1 














2 


Pe ugain punt o'm mhoced allan, 
Er mor anhawsed yw cael arian, 
Am gael siarad haner diwrnod a 
A Morgan Jones, heb neb yn gwybod. 














““ Beth pe gwyddai'ch tad chwi hyny, 
Mewn carchar du fe fynai'ch rhoddi, 
Heb oleu dydd na than i 'mdwymo, 
Nes troech y mab o'r Dolau heibio.” 








““ Nid yw nhad ddim mor anffafr, 
A'm rhoi mewn dungeon dan y ddaear ; 
Byw ywn ADD a chlaf yw nghalon, 
Carai'r mab o'r Dolau'n ífyddlon. 


'Sgrifenai'i thad iddi mewn wyllys, 
Dair mil o bunau yn bur ddilys, 
Heblaw degwm dau o blwyfau, 

Os troai hi heibio'r mab o'r Dolau. 


““ Pe Morgan Jones heb feddu gronyn, 
Ar hyd y byd yn hel ei wing, 

A chenyf bedair mil o bunau, 

Fe ga'i share o'r rhai'n bob dimai.” 


Morgan Jones oedd yn ei wely, 
Yn glafaidd iawn, yn methu codi, 
Pan ddaeth ato'r newydd garw, 
Fod ei gariad bron a marw. 


Cododd Morgan Jones i fyny, 

Er bod ei galon bron a thori; 

At b'las ei thad fe geisiai fy ned, 
Er cased oedd gan bawb ei weled. 


A phan y daeth e' gynta'i fynu, 
Fe ganfu'r ferch 'roedd yn ei charu, 
Fe adnabu, wrth ei gwyneb, 

Na chai ef eilwaith ddim ei gweled. 





9 


'Tlws ei gorph a phur ei wyneb, 

A ddois ti yma i gael fy ngweled ? 
Mae'n rhaid im' fado ar fyr eiriau, 
Yr ydwy'n myn'd ìi gramp yr angau. 


Dyma it bedwar darn o arian, 

Nid ydyw hyny ond rhodd rhy fechan: 
Gwallt dy ben adu geni'n nghadw, 
Pan oeddwn ar y cefnfor garw. 


Dyma it bedwar enotyn sidan, 

Nid ydyw h yny ond rhodd rhy fechan ; 
Ac ar dy ben 'rwy'n erchi eu gwisgo, 
Mae'r Es arall wedi ei gildio. 


Y'nghol y'nghol y syrthiai' r ddeuddyn, 
Er bod dwr 'halli yn treiglo rhyngddyn'; 
Y'ngrudd y'ngrudd, a'r corph yn oeri, 
Yno bu nos darfu am dani. 


Ceisiai 2 Morgan. Jones fyn'd adrau, 
Wrth ei dad a'i fam îe dd wedai, 
Nid wy'n ceisio yn lle brys or, 
Ond cael gweled rhai o'i phobl. 


D'wedai'i dad yn 'ddigus ddigon, 
Cwyd i fyny a chymer galon, 
Mae iti gariad ffein i'w hoffi, 

Yn lle'r fenyw ddarfu am dani. 


Och! pe fodd y codai i fyny? 
Mae fy nghalon bron a thori; 
Dwyn. by ywyd” run a gerais fwya', 
A roes Du ar y ddaear yma. 


Ceisiai fyn'd i gladdu ei gariad, 
Er ei fod bron ffaelu cerdded ; 
'Roedd ei galon fach ar dori, 
Gwel'd rho'i pridd a cherig arni. 





& 


Ceisiai Morgan Jones fyn'd adrau, 
Ond ar y ffordd cyfarfu ag angau, 
Fe a'i tarawai yn ei galon, 

Yn bur ddifrif rhwng ei ddwyfron. 


A phan ddaeth ef gyntaf adrau, 

Wrth ei frawd a'i chwaer fe dd'wedai, 
Nid wyf yn ceisio yn lle pethau, 

Ond fy rhoi'n 'run bedd a hithau. 


D'wedai un o'i chenedl mawrion, 
Oedd uchel iawn, yn chwerw ddigon, 
Yno'n wir ni chewch mo'i gladdu, 
Aed i'r plwy' lle bu e'n talu. 


D'wedai un o'i genedl yntau, 


Oedd uchel waed mor uwch a hwythau, 


Yno'n wir mi fynai'i gladdu, 
'Run bedd a'r ferch llc LD OR ei ffansi. 


Dafydd Jones o'r Dolau Gwyrddion, 
Oedd yn ymyl tori ei galon ; 

Gwel'd y mab ddygasai i fyny, 

Yn ei flodau'n myn'd i'w gladdu. 


Mae'n anhawdd plethu dwfr yr afon, 
Mewn llwyn teg o fedw gleision ; 
Dau anhawddach peth na hyny 

Yw rhwystro dau fo'n ffyddlon garu. 


Sawl sy'n perchen pethau mawrion, 
Da y byd, a golud ddigon ; 

Er dyledswydd plant i'w magu, 
'Dewch iddynt fatchio lle bo'u ffansi. 








g D. Lo Argraffydd, (An o Llandyssul. 
















